K EBECCAYDDIAETH 


Can Newydd, 


YN RHODDI YCHYDIG O HANES 


Y TEBFYSaOEDB DIWEDDAR, 


YN ACHOS 


Y TOLLBYRTH; 


Y personau a ddaliwyd yn y weithred, a’r dedfrydau a roddwy d 
arnvnt yn mrawdlys neillduol Caerdydd, yr hon a gynnaliwyd 
^ Hydref26,27, a29, 1843. 


O FLAEN 


BARON GÜRNEY, A Mr. YNAD CRESSWELL. 


Parodd yr amgylchiad deimlad dwys iawn yn mynwesau can- 
noedd heblaw perthynasau y carcharorion: hyderir y tynerir 
dedfryd y gyfraith ar y personau hyn, mewn cydsyniad a’r 
Deisebau lliosog a wneir ar eu rhan. 


CAERFYRDDIN, ARGRAFFWYD GAN J. T. JONES. 


GAN NEWYDD, &c. 


1 Dewch yn nghyd i gyd tr wy’r gwledydd, 
Chwi gewch glywed caniad newydd; 
Yn Llanon mae bronau pruddion 
Trwm, O ! tr\Ym yw llawer calon. 

2 Medi’r chweched medd hanesion, 

Y cymerwyd amryw ddynion, 

Dan yr enw o Rebecca, 

’Rhon oedd yn dinystrio’r clwydau. 

3 Rhyw dorf o ddynion ddaeth mae’n 

hysbys 

At dŷ annedd William Lewis; 

A dechreu drylîio a wnaent yn sydyn, 
Heb feddwl fod dim drwg yn canlyn. 

4 Swyddogion ddaeth, mae hyn yn eglur, 
Pan oeddynt wrth eu gwaith yn brysur 
’Roedd y personau ddaeth i’r ddalfa, 
Yn dygwydd bod yn y gynnulleidfa. 

5 Ar y seithfed dydd ar hugain, 

Mawr y cwyno oedd a’r ochain 
Gan rieni’r bechgyn odiaeth, 

Pan gawsant ddedíryd drom y gyfraith. 


x?í:'y 21 


3 


6 .Tohn Hughes yn gyntaf gadd ei dreio,, 
A’r Barnwyr roisant ddedfryd arno; 
Sef ugain mlynedd o alltudiaeth, 

Er rhybudd gwlada phob cym’dogaeth. 

7 John Hugh a David Jones a gafodd, 
Alltudiaeth am saith o ílynyddoedd; 

A hyn a barodd ddagrau heilltion 
I’w perthynasau a’u cyfeillion. 

8 Wylai eu rhieni beunydd, 

Wyìa’u brodyr a’u chwiorydd; 

Mae arnynt hwy ryw arw hiraeth, 
Rhag ofn na chant eu gweled eilwaith. 

9 John Hughes oedd fachgen dwy ar 

hugain 

O’i herwydd llawer sydd yn ìlefain 
O wyr ieuanc y gym’dogaeth, 

Waith iddo fyn’d i ddwylaw’r gyfraith. 

10 Ei dad wrth dyner goâo am dano, 

Ei fam yn wylaidd yn mawr wylo; 

Ei frodyr sydd a’u bronau’n bruddion, 
A’i chwiorydd sy’n hiraethlon. 

11 Gaîara’r mwyn lodesi difyr 
Y rhai a fedrant garu’n gywir, 



Am eu gweled yn dod eilwaith 
Yn ol i wlad eu genedigaeth. 

12 Tristwch calon oedd eu gweled ; 
Trwy’r holl siroedd y mae siarad ; 
Cydunwn byddwn byw yn beríFaith 
Yn ol rheolau goleu’r gyfraith. 

13 Er ei bod yn amser caled 

Ar fyrddiynau, gwn, o’r gweiniaid; 
Gobeithio gwrendy’r bonedd mawrioii 
Ar lais y wlad a chwyn y gweinion. 

14 Treiwn ninnau fod yn dawel, 

Yr y’m hyd yma yn cael ein cynnal; 
Mae efe yn gofalu am danom, 

Os ceisiwn fe a wrendy arnom. 

15 Am hyny, rhodiwn ninnau beunydd 
Yn ffyrdd odiaeth ein Creawdydd; 

Yn brysur ceisiwn ran i’n henaid 
Hyn,.Amen, yw fy nymuniad. 



